139136 


1, 


R mwyn adgyfnerthiad 
Trwy awyr newidiad, 


Tua chanol Mehefin 
I'r Gogledd gwnes gychwyn. 


I Blaeneu Ffestiniog, 
Lle uchel a chreigiog, 
'R awyddwn gyfeirio, 
'Rol clywed am dano. 


Taith bell a blinedig. 

Ac aros aniddig 

Dwy awr mewn dwy orsaf, 
A'r trên yn dra araf. 


Ond talodd yn ddau-ddyblyg 

Mewn golygfeydd ysplenydd ; 
Y drafferth oll anghofio wnes, 
Pan ês i Sir Feirionydd. 


Arosais am dipyn 

Er gorphwys yn Towyn, 
Ac hefyd yn Bermo 

Dro byr wrth fyn'd heibio. 


Mae dod am droi Towyn 
O'r gweithiau yn ameuthyn, 
A Bermo sydd ddelfrydol le— 
Fy ammeu nis gall undyn. 











v es air 


(2) 


Rhaid ydoedd yn Minffordd 
I newid y rheilffordd, 

Am un oedd yn gulach, 

Er hyny nid gwaelach. 


Rhaid ydoedd gofalu 
Wrth symud a chodi, 
Rhag taro ein penau, 
'A phantu ein hetiau. 


Ac felly i fynu, 

Rhwng Bryniau a llwyni, 
Nes cyrhaedd Ffestiniog, 
Gan deimlo'n galonog. 


II, 


Pan yno cyrhaeddais, 
Golygfa a gefais— 

Rhamantus ryfeddol, 
A hynod o swynol. 


Mynyddoedd mawreddog, 
A chreigiau daneddog; 
Ac hefyd chwarelau, 

Lle llunir y llechau. 


Me welais y Manod, 
Craig-fynydd tra hynod; 
A'r Fanod Fach symyl 
Yn gwmni'n ei hymyl. 


Y Moelwyn a'r Wrysgen 
Gusanant y wybren, 

A gwelais graig-dipiau 
Uwch ben Tanygrisiau, 





G) 


Mae'r Wyddfa a'r Gadair 
l'w gwel'd yn y pellder, 
A domen y Mur 

A welais yn glir. 


Ond hefyd mae dolydd, 
Afonydd, ceumentydd, 

Yn ffrydio'n rhaiadrau 

I'w gwel'd rhwng y bryniau. 


At Pwlpud Huw Lllwyd 
Yr hwyliais un d'wirnod: 
Hwn sydd yn llawn swyn, 
Ai weld sydd yn syndod. 


Mi syllais yn ddyfal 
Ar Raiadr Cynfal, 

A dyffryn Maentwrog 
Edrychai'n ardderchog. 


Ac uwch law y rhaiadr, 
Mae pont llafr Afr 
Osodwyd gan ddwfwr 
Heb gymorth gan ungwr. 


A golygfa tra ryfeddol 
Welais oedd y Bont Naturiol 
Yn y pant ar ei phentanau 
Crogo hon ar gadarn greigiau. 


Gwaith natur yn drylwyr 
Dros ddwfwr yn ddifyr, 
Gan uno a'i ddwndwr 

I awdlu i'w Hawdwr. 


Ac hefyd godidog 
Yw pentref Ffestiniog, 
Yn llawn o fasnach-dai 
A llu o gapelau. 











III, 


Mi ge's y trigolion 

Yn eithaf cyfeillion, 
Yn siriol a hawddgar, 
A thra chymdeithasgar. 


Yr unig anghysur 

I wr o'r Deheudir, 
Yw methu a'u deall 
Yn deyd hyn ac arall. 


Pan yno mi glywais— 

« Ilanc, llefrith, a llafnes, 
A peilliaid, a brwes, 

A drol a.lol botes: 





Mae “clên, sen, a cnafaidd' 
Yn eiriau poblogaidd, 
A chlywir yn aml— 
« Shot, brechdan, a_possel.” 


“ Ysmalio mi wranta, 
A hwntw, a bethma, 
Caboli, baldorddi, 


A moni, a sori: 


Mi glywais gysidro, 
Mul, merlyn, a mwydro, 
A deliais ryw ddarnau 
Fel hyn o frawddegau— 


&), 


« Mae o wedi misho,” 
“Pwy acw sy'n scwrsio,” 
“Un parod i swatio,” 
“Ydy o wedi mendio ?” 


Ac efo, a_brifo, ac ie'n tâd— 
A glywir yn aml yn mhob cwr o'r wlad. 


A' dynes a_plismen, 

A geneth, a hogen, 

A gethwr a twrne,— 
Dau'n pannu a'u penau. 





Ac wrth gwrs heb gael yrwan, 
Nid oes brawddeg braidd yn gyfan. 
Rhaid rhoi terfyn ar y drafferth— 
Cofio'r oll sy'n ormod ardreth. 


Yn wir, rhaid i'm eu canmol, 

Am iynu mor deyrngarol 

Wrth iaith eu mham o uchel fri— 
Mae hyn i mi yn swynol. 





IV. 


Yn awr rhoddaf hanes 
Y Suliau a dreuliais, 
Am lletty cysurus 

Yn nhy Dafydd Morris. 


Daeth Morris i'r stashwn 
I'm cwrddyd dydd Sadwrn, 
A croesaw lled gynhes 

I'r ty gan Miss Roberts. 








(6) 


Ac yno ces aros 

Hyd derfyn dwy wythnos; 
Buont hwy yn roesawgar, 
'Rwyf finau'n ddiolchgar. 


A ches Joneses sydd drws nesa 
'N ffryndiau mwyn o'r fath gynhesa. 





Sul cyntaf y borau 

Bu'm yn Tanygrisiau, 
Pur hapus bu'r oedfa, 
Yn Nghapel Moriah. 


Ar ol cinio tra ragorol 

Yn nhy'r capel, awd i'r Ysgol. 

Yna croesaw anghyffredin | 
I West-end yn Dolyrhedyn. 


'Rol Ie yn nhy Roberts, | 
Yn ol mi a hwyliais 

I Blaenau Ffestiniog, 

Gan deimlo'n galonog. 


Y nos mi bregethais, 
Gan deimlo'n bur gynes, 
I fwy o gynllleidfa, 

Yn Nghapel Calfaria. 


Gwrandawent yn serchus, 
A dipyn yn hwylus; 
Aeth heibio'r Sul cynta 
Yn hapus fel yna. 


(7) 


Dysgwylyd fi gan y cyfeillion 
Sul yr ail yn Nghapel Seion; 
Yn yr hwyr, ac yn y borau, 
Ces oedfaon gyda'r gorau. 


Treuliais Suliau hapus ddigon, 
Llawn o egni llon fy nghalon. 


A 


Pan ddaeth Sadwrn hwylio'm camrau, 
Rhaid oedd bellach i Dolgellau; 

Yno ym dysgwylid dranoeth 

I bregethu'r hyd y Sabboth. 


Gan fod rhaid myn'd trwy y Bala, 
Gwelais gyfle i gael golygfa: 
'Rosais yno am rai oriau, 

Gan fwynhau y rhyfeddodau. 


Gwelais lecyn wrth y stasiwn, 
Lle cynhaliwyd llawer sasiwn; 
Ond i mi y mwyniant pena 
Oedd ar lan hen lyn y Bala. 


Tref henafol y'w Dolgellau, 
Llawn o droion ac ysgwariau, 
'Strydoedd culion a rhai llydain, 
Tai yn fawrion ac yn fychain. 


Ar y Sul mi ges ddwy oedfa 

'N dawel iawn yn Nghapel Judah; 
Gan hyderu 'u bod yn foddlon, 
Teimlwn i yn hapus ddigon. 








(8) 


Llun y borau es i Bermo, 
Wrth fyn'd adre am dro eto; 
Yna'r ddegfed o Gorphena 


Mi gyrhaeddais ìi Gwm Rhondda. 


VI. 


Trwy y wlad er manwl sylw, 
Neb ni welais yno'n feddw, 
A'i lliosocach y dirwestwyr 
Yno nac yn y Deheudir. 


Hefyd, ymddygiadau moesol 
Welais yno'n gyffredinol, 

Naws crefyddol yn mhob capel, 
Parch i'r Ty yn hynod uchel. 


Bu'r ymweliad hwn a'r Gogledd 
I mi'n adgyfnerthiad rhyfedd: * 
Taith bleserus llawn mwynderau, 
Cefais hefyd addysgiadau. 


— 
—R mn 


5— 


íl] 






W. T. Maddock a*i Gyf,, Ferndale. 





